





જાગૃત ઉજાગર 


9 સં. ર૦૭૭ 9 પોષ સુદ -૧૪ 9 તા. ર૭-૦૧-ર૦ર૧ 9 બુધવાર 300 110: 284 





'9જમા ગણતંગર રબાકેતે બખખપ્ાણા પાટીદાર વધાર્શી હોસ્ટેલ ભવબ 


આજ રોજ ડો.શાંતિલાલ સેઘાણી ઉપપ્રમુખશ્રી, 


અભાકકપા સમાજ દ્વારા ધ્વજવંદન કાર્યક્રમ જુદી જુદી 
સંસ્થાઓના મહાનુભાવો ની ઉપસ્થિતી માં ઉજવવામાં 
આવ્યો.. રાષ્ટ્રગાન ગાઈ ને બાદ માં વર્તમાન સેના ના 
સોર્યગાથા તેમજ આદર્શ રાષ્ટ્ર માટે આમ નાગરિક ની 
જવાબદારીઓ અને ફરજો અને વક્તવ્ય આપવામાં 
આવેલ. હાલ કેન્દ્ર સરકાર અને કિસાન વચ્ચે 
ઉત્તરભારત માં સતત ૬૦ દિવસ થી ચાલી રહેલ 
આંદોલન નો અંત આવે તેમાટે કેમ સ્થાનિક પ્રજા તેમાં 
જાગૃત બને તે મંતવ્ય લેવામાં આવ્યા અને પંચાયત 
જિલ્લા અતે તગરપાલિકા માં સ્વરાજ્ય નતી આવનાર 
ચૂંટણીમાં જરૂર નવ યુવા સક્રિય બને અને સમરસ 
ી પચાયત પચાયત નિમાંણ થાય તેવા અભિગમ 
_ - અપનાવવાસહુતે અનુરોધ કરવામાં આવેલ. 


ક: 


મ 111 પ 511111 1 


૦૦% ર 


ભારતના રાષ્ટ્રીય તહેવાર ર૬ જાન્યુઆરી 
પ્રજાસત્તાક [ગણતત્ર) દિવસની આપ સૌને 
હાર્ટિક શુભકામના. 

આ દદવસે ઈ.સ.૧૯૫૦માં ભારત, 
બ્રિટિશ વાલીપણા હેઠળના દેશમાંથી સંપુર્ણ 
પ્રજાસત્તાક દેશ બન્યો હતો. આ રાષ્ટ્રીય 
અવસરને સવિશેષ મહત્વ આપવાના હેતુથી દર 
વર્ષે આ દિવસને રાષ્ટ્રીય તહેવાર તરીકે 
ઊજવવામાં આવે છે. 
વહાવ્યા રક્તપોતાના, 

આઝાદીને કાજ! 
ભૂલ્યા પોતાની જાતને, 


અનેછોડ્યાધર-બાર! 


સામનો કર્યો સ્વાભિમાનથી, રાખી 
બહાદુરી સાથ, ના કર્યો એક પણ પળ હટવાનો 
વિચાર, કરાવ્યો આઝાદ ભારત દેશ, આપ્યા એ 
વીર સપૃતોએ બલિદાન, અપાવી આઝાદા, 
પામ્યા સન્માન, એ લડવૈયાઓને શત્‌ શત્‌ 
પ્રણામ. 

આવો યાદ કરીએ એ વીરો અને 
વીરાંગતાઓ ને મિશન અભિમન્યુ વિદર્ભ 
રિજાયનના નાના નાના અભિમન્યુની પ્રસ્‍્તૃતિ 
હારા 

સામાજિક અને આધ્યાત્મિક સમિતિ 

વિદર્ભ રિજયન 


જ્યોતિ રાજેશ સેંઘાણી 


્નસસક5 શહેર માં ગણતંત્ર દિવસ ની ઉજવણી અબે જક્તદાન કેમ્પ 


તા.રદ-૧-ર૦ર૧ મંગળવારે સ્વતંત્ર 
ભારત નો કરમો પ્રજાસત્તાક દિવસ શ્રી 
૬.ક.પા. સમાજ નાસિક, નાસર્કાવિભાગ દ્વારા 
ઉત્સાહ પૂર્વક ઉજવવામાં આવ્યો, જેનામાં 
સમાજના ટ્રસ્ટીઓ, મૃખ્ય કાર્યવાહક સમિતિના 
સદસ્યો, નાશિક યુવામંડળ, નાશર્ડી વિભાગ - 
ઉમિયા સોશ્યિલ એક્ટિવિટી ગ્રુપ ના કારોબારી 
સભ્યો તેમજ સમાજના જ્ઞાતિજનો મોટી 
સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા. 

નાશિક સમાજ ના ટ્રસ્‍ટી અને ઉપ પ્રમૃખ 
શ્રી ઉમેયાશંકર ભાવાણી અને નાશિક 
યુવામંડળ, નાશર્ડી વિભાગાઉમિયા સોશિયલ 
એકટીવિટી ગ્રુપ) ના પ્રમુખ શ્રી પુરુષોત્તમ 
વાસાણી ના હસ્તે ઘ્વજવંદન કરવામાં આવ્યું 
ત્યાર બાદ સમાજ ના ઉપ પ્રમુખ શ્રી ઉમિયાશંકર 
ભાવાણી તેમજ મધ્ય મહારાષ્ટ્ર ઝોન સમાજ ના 
પ્રમુખ શ્રી ખેતશીભાઈ રવાણી એ પ્રજાસત્તાક 
દિન તનું મહત્વ સમજાવી ને જ્ઞાતિ જનો ને 
સંબોધ્યા હતા. 

કોરોનાની મહામારીને લીધે સમાજ દ્વારા 
ઠીક એક વર્ષ બાદ કોઈ સાર્વજનિક કાર્યક્રમ 
કરવામાં આવ્યો, જેનો મુખ્ય હેતુ રક્તદાન 
શિબિર આયોજિત કરી વધુમાં વધુ રક્તના 


યુનિટ દાન કરવાનો હતો. હાલમાં કોરોનાને 
લીધે શહેર માં સતત રક્તની અછત સર્જાતી 
હોવાને કારણે સમાજ દ્વારા સાવંજાનિક 
ઘ્વજવંદન કર્યા બાદ બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ 
રાખવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું. એ બ્લડ 
ડોનેશન કેમ્પ માં ભ્લડ ના કુલ પદ યુનીટ પ્રાપ્ત 
કરવામાં આવેલ. 

વર્ષ ર૦૦૫ થી સતત નાશિક સમાજ, 
નાસર્ડી વિભાગ દ્વારા ગણતંત્ર દિવસ અને 
સ્વાતંત્ર્ય દિવસે ઘ્વજવંદન તેમજ રક્તદાન 
શિબિર નું આયોજન કરવામાં આવે છે. જેનામાં 
સમાજના સભ્યો ખુબ ઉમંગભેર સહયોગી બને 
છે. 

આ વર્ષે ર૦ર૧ ના પણ સભ્યો ઉત્સાહ 
સાથે સારી એવી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. 
પણ કોરોનાથી બચાવ માટે સહુ કોઈએ વિશેષ 
રૂપે એકબીજાથી સુરક્ષિત અંતર અને ફેસમાસ્ક 
તેમજ સતત સેસિટાઈઝરનો ઉપયોગ કરવા 
જેવા નિયમોનું મુખ્યત્વે પાલન કર્યું. 

કાર્યક્રમ સમાપ્ત થયા બાદ અલ્પાહારની 
વ્યવસ્થા હતી જેનો સહુએ લાભ લીધો . 

૩૩૦ સયોજક : 
રમેશ દેવજીભાઈ વાસાણી, તાશિક. 





108. : 91 78018 77774, 1-91 77189 77774. વ15ટાતાતા1તા110તાત( તા.00 


- [પ લ્કા] કા. તાં, બક 


ગ... (1 ઝા. 
મ 


રદ જાન્યુઆરી રિપબ્લિક ડે ના દિવસે 
તખતગઢ ખાતે સાબર રીજીયનનું પરીવાર 
મિલન યોજાયુ. જેમાં મોટી સંખ્યામાં 
કાર્યકર્તાઓ લક્ષ્મીનારાયણ સ્વરૂપે હાજર સહ્યા. 
પંચમ યુવા ઓલિમ્પિયાડ બાદ કોરોના 
મહામારીના કારણે એક વર્ષ બાદ બધા મિત્તો 
એકબીજાને મળીને ખુબ આનદ વિભોર થયા. 
દરેક કાર્યકર્તાઓએ ઓલિમ્પિયાડની યાદોને 
તાજી કરી. કેન્દ્રીય યુવા સંઘ પ્રમુખ ડો.વસંત 
ધોળુ એ ઓલિમ્પિયાડને સફળ બનાવવા કાર્ય 
કરનાર દરેક કાર્યકતાં ઓ અને અતિથિ દેવો 
ભવ ના તમામ ગામો અને તેમના વડીલો અને 
યુવાનો નો આભાર વ્યક્ત કર્યો તથા રીજીયનનો 
૧૮ થી પપ માં આવતા કોઈપણ યુવક કે યુવતી 
૪૩5% કે વગર ન રહે અતે [પડડાં0 75 ૧૩૬ 
ને કેવી રીતે સરળતાથી પુર્ણ કરી શકાય તેની 
માહિતી પુરી પાડી હતી. 

તખતગઢ ગામના વડીલો, યુવા મંડળના 
પ્રમુખ અને યુવાનો એ અતિથિ દેવો ભવ અને 


પ. 


ઓલિમ્પિયાડની યાદોને વાગોળી હતી. 

રીજીયન ચેરમેન મિનેશ વાડિયા , ઉપપ્રમુખ 
દિલીપ ધોળુ, મહામંત્રી બીપીન રંગાણી, 
અરવલ્લી ઝોન ઉપપ્રમુખ ભરત છાભૈયા , ૪૩૮ 
કન્વીનર મિતેશ છાભૈયા એ સૌ મિત્રોને 
1/15ડાં૦11 75 ૪51૬ અને 01/82001 નું કાર્ય 
પુર્ણ કરવામાં લાગી જવા જણાવેલ. 


રીજીયન સલાહકાર તખતગઢ ના 
કિરીટભાઈ ભોજાણી જેતે સૌ તેમના કામથી 
૧૦૮ થી બોલાવે છે તેમના ત્યાં પૌત્રી ના જન્મ 
ની ખુશી માં આ પરીવાર મિલનનું આમંત્રણ 
મળેલ અને જમણવાર પણ તેમના તરફથી 
મળેલ. 

આ મિલનની ખાસ વાત એ હતી કે 
રીજીયનના પ્રમુખ, ઉપપ્રમુખ અને મહામંત્રી 
ત્રણેય તિરંગા ના રંગમાં જોવા મળ્યા.આ 
કાર્યક્રમ દરમિયાન ૮ યુવાઓને 01116 1751૮ 
થીજોડયા. 


બા1સ્સડ શઠેજ માં ગણતંક 1દિવજા ની ઉજવણી અને રક્તદાન કેમ્પ 


તા.રદ-૧-ર૦ર૧ મંગળવારે સ્વતંત્ર 
ભારત નો ૭રમો પ્રજાસત્તાક દિવસ શ્રી 
૬.ક.પા. સમાજ નાસિક, નાશિકરોડ વિભાગ 
હારા ઉત્સાહ પૂર્વક ઉજવવામાં આવ્યો, જેનામાં 
સમાજના ટ્રસ્ટીઓ, નાશિક યુવામંડળ, 
નાશિકરડ વિભાગ ના કારોબારી સભ્યો તેમજ 
સમાજના જ્ઞાતિજનો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત 
રહ્યા. 


નાશિક સમાજ ના ટ્રસ્‍ટી અને મહામંત્રી શ્રી 
હસમુખભાઈ છાભૈયા અને નાશિક સમાજ ના 
ટ્રસ્ટી ને પૂર્વ પ્રમુખ અને કેન્દ્રીય યુવાસંઘ ના પુર્વ 
પ્રમુખ શ્રી શરદભાઈ માવાણી ના હસ્તે 
ઘ્વજવંદન કરવામાં આવ્યું ત્યાર બાદ એમને 
પ્રજાસત્તાક દિને જ્ઞાતિ જનો ને સંબોધ્યા હતા. 

સમાજ જનો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહી 
કોરોનાથી બચાવ માટે સહુ કોઈએ વિશેષ રૂપે 
એકબીજાથી સુરક્ષિત અતર અને ફેસમાસ્ક 
તેમજ સતત સેનતિટાઈઝર નો વાપર કરવા જેવા 
નિયમોતુ મૃખ્યત્વે પાલન કર્યું. 

5122 સંયોજક : 
રમેશ દેવજીભાઈ વાસાણી, નાશિક. 

















જેળ્તીલાલ વીજછ૪ભાઈ સેઘાણી ના સુપુત્ર જયદીપ સેઘાણી 
(ગામ -ભીટારા, હાલે દેશલપર)ને 


જલ્લા ! 


સેઘાણી ને સન્માનીત કરવામાં આવ્યા. 
જયદીપ ભાઈ સેઘાણી હાલે કચ? જીલ્લા 
પચાયત આરોગ્ય ખાતા મા ડીસ્ટ્ટીક ડેટા મેનેજર 
ની પોષ્ટ પર સેવા આપે છે, અત્યાર ની કોરોના 
કાળની કપરી પરિસ્થિતિમાં સુપર કોરોના 


આજરોજ કર માં પ્રજાસત્તાક દિવસ 
નિમિત્તે કચ9 જિલ્લા તંત્ર દ્વારા કોરોના માં શ્રેષ્ટ 
કામગીરી બદલ માનનીય રાજ્ય મંત્રીશ્રી 
દિલીપ કુમાર ઠાકોર સાહેબશ્રીના વરદ હસ્તે, 
તેમજસાસદ શ્રી વિનોદભાઈ ચાવડા તેમજ કર 


જીલ્લા ૩,12 અધ્યક્ષ શ્રી કેશુભાઈ પટૅલ તેમજ 
વગેર મહાનુભાવો તી ઉપસ્થિતી મા આપણા 
તરવરીયા યુવાન જયદીપભાઈ જેન્તીલાલ 


વોરીયર તરીકે આપેલી સેવા ની ગુજરાત 
રાજ્યના આસોગ્ય વિભાગે તોધ લઈ સે 
સન્માનીત કરેલ છે. 





| 


નાગપુર મૂકામે યાનિ સમાજ દ્વારા ગણતત્ર દિવસ ની ઉજવણી કરવામાં સ છે 





અરવલ્લી ન્યૂઝ... વિનોદ નામી 2મ0 ધનસુરા) 


છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી સજીવ ખેતી અને 
તેની પેદાસ તું મહત્વ આપણને સમજમાં 
આવવા લાગ્યુ. આપણા કેટલાક ખેડૂત 
ભાઈઓએ તે દિશામાં કદમ માંડ્યા. જૈતિક 
ખેતી માં કોઈ રાસાયણિક દવા ખાતર નો 
ઉપયોગ કરાતો નથી તેમજ હાઈબ્રીડ બિયારણ 
પણ વપરાતા નથી, ગાય નુ છાણ મૃત્ર નો દવા 
ખાતર તરીકે ઉપયોગ થાય છે, અળસીયા નું 
ખાતર પણ વપરાય છે. જમીન ને ફરીથી જૈવિક 
બતાવીને બેક્ટેરિયા સાથેની ફળદ્રુપ બનાવાય 
છે તેવી જમીન માં ઘઉ,બાજરી,મકાઈ, કઠોળ, 
મગફળી, શેરડી ઉગાડાય છે અને અનાજ 
ઉત્પાદન કરાય છે તથા તેનોજ જૈવિક ઘાસચારો 
દેશી ગીર ગાય ને ખવડાવી તેનું દૂધ, ઘી તથા 
બીજી પ્રોડક્ટબનાવાય છે. 

ગઢડા કંપા(મોડાસા) ના હરિભાઈ 
પારસિયા ના ખેતરમાં આજે શેરડીમાંથી દેશી 
ગોળ બનાવાઈ રહ્યો છે તે સિવાય બીજા જૈવિક 
અનાજ પણ ઉગાડાય છે, રામપુરકમ્પા (તલોદ, 
ના ખેડૂત અશ્ચિંન ગંગારામભાઈ નાકરાણી 


જૈવિક શેરડી, મગફળી, કઠોળ તું વાવેતર કરે 
છે. રોઝડ કંપા (તલોદ)ના યુવાન સંકેત 
રાજેશભાઈ ભગત જેવો સામાજિક રાજકોય 
આગેવાન પ્રેમજીભાઈ અખેરામભાઈ ના પૌત્ર 
છે તેવો પોતાના કાર્મ માં જૈવિક ઘઉં, બાજરી, 
મગફળી ઉગાડીને તેની પ્રોડક્ટ નું પોતાની રીતે 
માર્કેટિંગ પણ કરે છે તે સિવાય તેમણે પોતાના 
ફાર્મ પર ૭૦ થી વધુ દેશી ગાય નો તબેલો 
બતાવી આધુનિક રીતે દેશી ગીર ગાયો નું દૂધ, 
ઘીં પોતાની બ્રાન્ડ માં વેચાણ કરે છે. આવા બીજા 
પણ કેટલાક ભાઈઓ આવનાર સમય ની માંગ 
ને પારખીને સજીવ ખેતી તરફ વળ્યા છે. 

સજીવ ખેતીથી જમીન ફળદ્રુપ બને છે 
તેમજ તેમતી પ્રોડક્ટ ઊંચા દામ માં વેચાય છે 
તથા સજીવ અનાજ,તેલ, ગોળ અને દેશી દૂધ, 
ઘી આરોગ્ય માટે સર્વથા ફાયદાકારક છે. 
આવનાર વર્ષો માં સજીવ ખેતી અને તેના 
ઉત્પાદન ની બોલ બાલા હશે તે ચોક્કસ છે, 
ખેતીમાં રસ લેતા લોકોએ આવા ફાર્મ ની અને 
ખેડૂતો ની એકવાર મુલાકાત લેવીજ રહી... 


011. 0 91% ગિ 121 11 ન. 
અનોખી થધાંજલી, પરીવાર ના ૪૪ સભ્યો ને યુવા સુચક્ષા કવચ યોજના મા જોડાયા 


૧) ગોતા બેન કીરીટ ભાઈ વાલાણી (કપડવંજ)ર) જીગીસાબેન 
જગદીશભાઈ વાલાણી 1કપડવજ) ૩) જીકલ બેન કીરીટ ભાઈ વાલાણી 
(કપડવંજ) ૪) લક્ષ્મી બેન દીનેશ ભાઈ વાલાણી (કપડવંજ) ૫) શુભમ દીનેશ 


। ભાઇ વાલાણી (કપડવંજ) ૬) પ્રભા પ્રવીણ ભાઇ 


વાલાણી 


| (કપડવંજ) ૭) જ્યોતી મુકેશ ભાઈ વાલાણી (કપડવંજ) ૮) જીગ્ના જયેષ 
વાલાણી (કઠલાલ) ૯) વિમલ અમરતલાલ પટેલ કઠલાલ, ૧૦) શુભમ્‌ 


દ ળાણળાળમળળનઇળન- ૪: 


અમસ્તલાલ પટેલ (કઠલાલ) ૧૧) ઉર્વશી વિમલ પટેલ કઠલાલ) ૧૨) 


દદદ ક પાર્વતી બેન અમરતલાલ પટેલ (કઠલાલ) ૧૩) હેમલતા બેન વસંતભાઈ 


વાલાણી (કપડવંજ) ૧૪) રેખાબેન ભુપેન્દ્રભાઇ વાલાણી (કપડવંજ) ૧૫) ગૂંજલબેન મનીષભાઈ 


લીંબાણી (કપડવંજ) ૧૬) હિતેશ રતીલાલ પટેલ (કઠલાલ) ૧૭/ પુજા હિતેશકુમાર પટેલ [કઠલાલ) 
૧૮) પટૅલ પરેશ કુમાર બાબુભાઈ (મેમદાવાદ) ૧૯) ઉષા પરેશ કુમાર પટેલ 
(મેમદાવાદ) ર૦) પટેલ મનીષ પ્રવીણભાઈ (કઠલાલ) ર૧) મીતલ મનીષ પટેલ (કઠલાલ) રર) 
પટેલ શુભમ્‌ બાબુભાઈ [મેમદાવાદ) ર૩) પટેલ તીધી શુભમૃભાઈ (મેમદાવાદ) ર૪) રીષી 
મનસુખભાઈ વાલાણી (કપડવંજ) 

અદભુત કાર્ય કાઉન્સિલ સેકેટરી ગ્રીનલેન્ડ તના પરસોત્તમભાઈ વાલાણી ના કર્તવ્ય ની 
અભિવ્યક્તિ છે... 


જન્મ દિવસ સદિઘિ ય «નિરામય જાવન ની શભ વારી પાઠવી છાઓ, 
દ. તે કળદેવી શ્રી ઉમિયા મા સાપના કાર્યો માટે સ્વાસ્ગ્ય અને સંપ૫ન્નતા અર્પે એવી પ્રાર્થના... 


[૯€- _«--5) »--પ્રચાર પ્રસાર સમિતિ1/ "--:ઝ*2-- નજક 


ભાવિષા અને હર્સલ આપ ની જિંદગી માં ઉત્તમ પાત્રો છે. . તો કેમ આપણે એને પૃરક ના 
બતની શકીએ. . «અને વૃક્ષ રોપણ બને ઉત્તમનકાર્ય ઉત્તમ દિવસે નિર્મિત કરો... 


પ્રતિનિધિ :- 


[પોણ્કા કા તાં, તસાણત 9420063512. 





જ્ન્મ ના સદિર્ધ અને નિરામય જાવન ની શભ બાજ પાઠવીએ છીએખેો, 
આપશ્રી ને કળદેવી શ્રી 8મિયા મા આપના કાર્યો માટે સ્વાસ્થ્ય કા સંપન્નતા અર્પે એવી પ્રાર્થના... 


[૯ -«-_ () ) પ્રચાર પ્રસાર સમિતિ 


બાલઘાટ શહેરમાં આપના જીવન માં મેઘના આગમને પરિદ્ધિ અને આઇશાની ના ખુશી 
નો અપારપ્યારછે.. 


પ્રતિનિધિ :- 





[પોણ્કા કા તાં, તસાણઉત 9420063512. 


કી 


કિર 





બીલીમોરા સમાજના સદસ્ય એવા 
સુરેશભાઈ દેવજીભાઈ લીંબાણી ની પુત્રી 
એઈ પુજા લીંબાણી કે જેમણે બી આર્કીટૅક સુધી 
| નો અભ્યાસ કર્યો છે . 
દીકરી પુજાને આજ રોજ ર૬મી 
જાન્યુઆરી પ્રજાસત્તાક દિવસ દેવસર 
ગ્રામપંચાયત તરફથી સૌંથી વધારે 
ણ અભ્યાસ કરેલ દીકરી તરીકે સન્માનીત 
1 કરવામા આવેલ છે . 
ન તો આ તબ્બકે સમાજ અને યુવા મંડળ 
તરફથા દોૉકરી પૂજા ને ખૂબ ખૂબ 
કા અભનંદન . 





ભારતની આઝાદી માટે પોતાના પ્રાણો નુ 

બલિદાન આપનાર સ્વાતંત્ય સેનાની ઓને શ્રદ્રાજાલે 

આપવીએ આપણા સૌની નૈતિક ફરજ છે. ભાસ્તના 

બંધારણ નું ઘડતર દેશને “ સંપૂણ રાષ્ટ્ર “ બનાવવાની 

દૂરદર્શિતા ને ફરી એકવાર યાદ કરી દરેક ના દિલ માં 

દેશભકિત ,દેશપ્રેમ વધુ પ્રબળ બતે એ ભાવના સહ 

એસ. યુ. વી .ઈન્ટરનેશનલ સ્કૂલ ના નેજા હેઠળ 

ચાલતી આર.પી.ભાવાણી વિધામદિર તથા 

એન.એલ.ભાવાણી હાયર સેકન્ડરી સ્કૂલ ના પટાંગણ 

માં ફર માં પ્રજાસત્તાક દિન ની ઉજવણી તુ સુંદર 

આયોજન કરવામાં આવ્યું હતુ.તેમજ વિવિધ સ્પધાં 

ઓનું ઓનલાઈન આયોજન કરવામાં આવ્યુ હતું. આ 

કાયક્રમ માં જૂજ સંખ્યા માં ટ્રસ્‍્ટીગણ, શિક્ષકગણ તથા 

વિધાથી ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.શ્રી ઉમા એજ્યુકેશન 

અતે ચેરી ટેબલ ટ્રસ્‍ટ ના પ્રમુખ શ્રી છગનભાઈ 

વિરજીભાઈ સાંખલા ના વરદહસ્તે ધ્વજ ફરકાવવામાં આવ્યો હતો. ડસમગ્ર કાયક્રમ દરમિયાન કોવિડ 
૧૯ની ગાઈડલાઈન નું પાલન કરી ટૂંકસમય મયાદા માં સાદગી પૂવક ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. 


[મિકાન આંધમન્યુ સધૂર્ગ ન પર્ધ્રાર્ણ 


કર્મશીલતા...(૬) 
જે કર્મ કરે છે પણ ફળની અપેક્ષા કરતો નથી, એને માટે પછી એ કર્મ બંધન નથી રહેતુ. 
કેપેલ કહે છે, "કુદરતે ઉદ્યમને આપણે માટે આવશ્યકતારૂપ બનાવ્યો છે અને સમાજે તેને 
કર્તવ્યરૂપ બનાવ્યો છે , પણ ટેવ તેને આનદરૂપ બનાવી શકે છે." 
સુવિચારથી ઉદ્ધવેલું કર્મ સુખમાં અને કુવિચારથી ઉદ્ધવેલું કર્મ દુ:ખમાં પરિણમે છે. કર્મ 
અનિવાર્ય તત્ત્વ છે, પણ કોઈ કોઈનું દુ્દવ છે કે કર્મશીલતા નહીં અકર્મણ્યતા કેળવે છે. કર્મશીલતા 
સિદ્ધિના શિખરે દોરી જાય છે , અકર્મણ્યતા ઊંડી ખાઈ તરફ. કામગીરીને બદલે કામચોરીનું સામ્રાજ્ય 


પ્રવર્તે ત્યારે દુઃખ થાય છે. કામ શોધતા માણસો નોકરી મળી ગયા પછી કામ ટાળતા માણસો બની 
જાય છે. કામથી નહીં, કામના અભાવથી કંટાળો. 


આપણા દેશની આવશ્યકતા છે કે આપણે સહુએ કઠિન અને શ્રમસાધ્ય કર્તવ્ય કરવાનું છે. 
આપણી પાસે જે જ્ઞાન છે, જે શક્તિ છે તેને આપણી કર્મશીલતા દ્વારા દેશના ખુણે ખુણે દેશવાસીઓ 
સુધી પહોચાડવા આવશ્યકતા છે. 

રાષ્ટ્રસેવા મેંનિરંતર કાર્ય હી વરદાન હે... 


(પુર્ણ) 


રી 


જન્મ દિવસ સદિર્ધ સને 1 "વતન રં શુભ પારે પાઠવી છીખો, 
આપશ્રી ને કુળદેવી શ્રી ઉમિયા મા સાપના કાર્યો માટે સ્વાસ્થ્ય અને સંપન્નતા અર્પે એવી પ્રાર્થના... 


્‌ [€- -«ગણ /)) પ્રચાર પ્રસાર સમિતિ'5 --રૂ-ઝૂઝ2-- ઝે 


પોતાના જન્મ દિવસ નિમિત્તે સનાતન ધર્મ પત્રિકા ના આજીવન સભ્ય બની 
સમાજ પ્રત્યેની પોતાની ફરજ અને લાગણી વ્યક્ત કરી છે. 
શ્રી સમાજ અને યુવાસંઘ તેમનો આભાર સાથે જન્મ દિવસની ખૂબ ખૂબ શુભેરછાઓ પાઠવે છે. 
પ્રતિનિધિ :- [પ૯ 51111, [વાંબ્ત , 9428063512. 


શ્રી અ.ભા. ક. ક. પા.સમાજ ની પ્રચાર પ્રસાર સમિતિ દ્વારા પ્રસ્તુત. 
“સનાતન ધર્મ પત્રિકા” ૧ મિનિટ ના સમાચાર મા 
પૂછાતા પ્રશ્ન ના જવાબ અને વિજેતા 


સવાલ - જય જવાન જય કિસાન નો નારો આપનાર વડાપ્રધાન કોણ હતા ? 
સાચો જવાબ - જય જવાન જય કિસાન નો નારો લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી એ આપ્યો હતો. 
સાચો જવાબ આપનાર - ગીતાબેન ગૌરાગભાઈ ધનાણી 
કડોદરા - સુરત (દ. ય ય મો-૯૭૧૨ર૯૯૯૦૦૧ 
આજના પ્રશ્ન 3 પ ર! દા સમાઃ ચા ન કઇ ર 


આપનો જવાબ આપના નામ અને ગામ સાથે આજ રાત ૧૨ વાગ્યા સમોસા 
વોટ્સેપ દ્વારા 7718977774 પર મોકલો અને જીતો ઈનામ ... 
આપણુ મુખપત્ર, આપણો સમાજ, ઘર ઘર પહોંચાડીએ આપણો અવાજ.. 


સિ ક 





-: અવસાન નોંધ :- 


સ્વ. અમૃતભાઈ શીવગણભાઈ સેંઘાણી, ઉમર : ૭૧ વર્ષ, 
કચ્છ મા ગામ : દરશડી, હાલે : ઘાટકોપર (મહારાષ્ટ્ર). 
સ્વ. કાનજીભાઈ રાજાભાઈ રૂડાણી, ઉમર : ૭૪ વર્ષ, 
કચ્છ મા ગામ : વિથોણ (સ્થાનિક). 





